Moit  fynych  y gofynir  y cwestiwn  hwn,  fel  nad  oes  genyra  amser  i 
ateb  pob  mi  a’i  gofyna  ; ac  etto,  dewisiwn  i bob  un  drwy  y byd,  ond 
yn  enwedig  yn  Nghyraru,  wybod  pa  beth  yto  Mormoniaeth  ,*  a.  chan 
raai  ein  gwaith  yw  egluro  ardderchogrwydd  y gyfundrefn  ogoneddiw 
hon,  caiff  y Prophwyd  Mormon  ateb  drosto  ei  hun,  a gosod  y petliau 
canlynol  o fìaen  eín  darllenwy  r:  — 

“ Y mae  fy  achau  o Iwyth  Joseph,  yr  hwn  a werthwyd  i’r  AifFtiaid. 
Daeth  fy  nhadau  alìan  o Jerusalem  yn  araser  y 'brenin  Zedekiah,  tua 
chwecli  cant  o flynyddau  cyn  ei  dinystr,  a chaethgîudiad  ei  thrigolion 
gan  Salmaneser : daethaut  â phum  llyfr  Moses,  a phrophwydoíiaeth 
Elias  gyda  hwynt.  Wedi  teithio  yn  yr  aniaìwch  ara  flwyddyn  a han- 
ner,  fel  eu  harweinid  gan  yr  Arglwydd  eu  Duw,  tiriasant  ar  gyfandir 
[a  elwir  yn  awr  yn  Amerig]  ; a chan  ei  fod  yn  wlad  odidog  a rhag- 
orol  i drigo  yuddi,  dechreuasant  ei  Ilafurio,  a sefydlu  ynddi,  yn  ol 
gorchymyn  yr  Arglwydd  eu  Duw;  a thra  y buout  fyw  yn  ffyddlor  , 
gan  gadw  gorchyraynion  yr  Arglwydd,  a gwrandaw  ar  lais  ei  bropb- 
wydi  y rhai  oeddynt  yn  eu  plith,  yr  oeddynt  yn  llwyddo,  gan  aralh.au 
yn  ddirfawr ; a phan  y troseddent  ei  orchymynion,  anfonai  farnedi- 
gaethau  arnynt.  Ar  rai  prydiau  gwrthryfelent  â’u  gilydd  nes  dyfetha 
Iluoedd  o’u  gilydd;  ar  brydiau  ereill  cyfodai  Duw  brophwydi  i’w 
dysgu,  a ffynent.  Fel  liyn  y buont  hyw  am  gannoedd  o flynyddau, 
gan  gadw  o oes  i oes  haties  y pethau  hynotaf  o oruehwyliaethau  Duw 
tuag  atynt,  hyd  ouid  aethant  i ddirywiad  mawr,  oddeutu  pedw»ar  cant 
o flynyddau  wedi  geni  Crist.  A myfi  Mormon  oeddwn  y prophwyd 
diweddaf  a fu  yn  eu  plith,  ac  yr  oeddynt  yn  ceisio  fy  einioes  innau 
ond  ymguddiais  oddiwrthynt,  a gwnaethym  dalfyriad  o hanes  fy  hen- 
afiaid  oddiar  y llafnau  a gefais  gan  fy  nhad,  aca’u  hargreffais  ar  lafnau 
aur,  yn  ol  gorchymyn  Duw  i’m  tadau  ; ac  wedi  eu  gorphen  myfi  a’u 
rhoddais  i’m  mab  Moroni  i’w  cuddio  yn  mhen  mynydd  uchcl,  hyd  on 
©hyflawnid  y prophwydoliaethau  am  fy  mrodyr,  fel  y dangosodd  Duw 
y byddai  iddynt  fyned  i ddirywiad  hollol,  nes  colli  gwybodaeth  o’u 
hynaíiaid,  a derbyn  yn  ddwbl  o law  yr  Arglwydd  am  eu  pechodau 
ac  amlygodd  Duw  y byddai  iddo  yinweled  â hwynt  dracbefn  mewn 
trugaredd  yn  ei  amser  da  ei  hun,  a rhoddodd  addewid  i mi,  am 
tadau,  vr  amlygai  y liyfr  hwn  i’r  Cenedloedd,  ac  oddiwrthynt  hwy,  i 
weddill  fy  mhobl  yn  y dyddiau  diweddaf,  a hyny  pan  y byddai  ar  eu 
hadferyd  yn  oì  i feddiannu  y wlad,  i gael  eu  gwareiddio  a’u  sefydlu 
yn  y wlad  hou  a roddasai  Duw  mewn  addewid  i’m  tadau  ; a gwybyddeá 
fy  mrodyr  yn  ddiau  pan  ddadguddio  Duw  yr  oraclau  hyn  i ddynion, 
ei  fod  yn  gosod  ei  law  yr  ail  waith  i gasglu  gweddill  ei  bobl  o bedwar 
cwr  y byd,  yr  Iuddewon  i wlad  Canaan,  a gweddillion  Israel  ar  y cyf- 
andir  hwn.  Ei  fod  y pryd  hyny,  trwy  ddadguddio  y pethau  liyn,  yn 
dechreu  cyflawni  ei  addewid  i’n  tad  Abraham.  Dytna  y faner  a gyfvd 
efe  i’r  Cenedloedd  o bell ; y pryd  hyn  y dechreua  efe  adeiladu  Seion 
yn  y dyddiau  diweddaf,  drwy  adfeiyd  cyflawyder  yr  efengyl  dragy- 
wyddol  i ddynion.  Am  hyny  gwybydded  y rhai  a fydd  "byw  ar°  y 
ddaear,  pan  y delo  y pethau  hyn  i’r  amlwg,  mai  yr  Arglwydd  a’i 
deehreuodd,  ac  efe  a’i  cwblha  ; 'íe,  er  gwrthryfela  o holl  freninoedd  y 
ddaear  i’w  erbyn.  Tyngodd  yr  Arglwydd  trwy  lw  wrth  ein  tadau  nft 
throai  ei  law  yn  ol  nes  ei  orphen.  Ac  wrth  Moses  y dywed  arn  Israel 
[pris  DIMAI.] 


2 


Pe  y’th  wthid  hyd  eithaf  y nefoedd,  oddiyno  y’th  gasgî  yr  Arglwydd 
dy  Dduw  ; efe  a wna  â thy  Jacob  gyfammod  newydd  yn  y dyddiau 
diweddaf,  a gesyd  ei  ofn  yn  eu  calonau,  fel  na  chiliont  oddiwrtho 
rnwyach  bytli  ac  yn  dragywydd  ; ac  efe  a fydd  frenin  arnynt  byth,  a 
bydd  ei  gysegr  yn  eu  plith  yn  dragywydd.  Gwyn  fyd  yrhai  afyddant 
byw  pan  ddechreuo  yr  Arglwydd  y gwaith  hwn,  os  ufyddhant  iddo, 
ond  gwae  y rhai  a wrthryfelant  i’w  erbyn.” 

Dyma  ychydig  o hanes  y propbwyd  Mormon,  a’i  dystiolaeth  ; ac  j 
mae  miloedd  o ddynion  yn  awr  yn  fwy,  yn  tystio  mai  gwir  a ddy- 
wed,  fod  Duw  wedi  dadguddio  yr  oraclau  cyfeiriedig  yn  yr  oes  hon, 
ei  fod  wedi  dechreu  y gwaith  mawr  hwn  trwy  roddi  goruchwyliaeth 
cyíiawnder  yr  amseroedd  i ddynion,  yn  yr  hon  y crynhoa  efebobpeth 
ynNgbristlesu;  ei  fod  wedi  sefydlu  ei  deyrnas  drwy  allu  dwryfol 
unwaîth  yn  rhagor,  yn  ol  cynllun  ei  Fab ; ac  anfon  gweision  i wahodd 
pawb  a ddel  i swper  neithior  yr  Oen,  canys  y mae  efe  yn  awr  yn 
darparu  ei  briodferch  erbyn  ei  ddyfodiad,  drwy  iddi  gredu  yn,  *e 
«fyddhau  i’r  ammodau  canlynol  i ddechreu  : 

I.  Nad  oes  ond  un  efengyl  neu  gyfundrefn  wirioneddol  wedi  ei 
dadguddio  dan  y nefoedd  yn  mhlith  dynion,  drwy  yr  hon  y gellir 
eymmodi  pechadur  â Duw,  ei  santeiddio,  a’i  ddarparu  i gael  rhan  y» 
y “ mabwysiad,  sef  prynedigaeth  y corph,”  i gael  mwynhau  cym- 
deithas  y rhai  cyntaf-anedig,  a’r  holl  saint  wedi  eu  perffeithio  ; para 
y byddant  yn  teyrnasu  gyda’u  Harglwydd  dros  fil  o flynyddoedd,  ac 
wedi  hyny  i gael  preswyíio  yn  dragwyddol  yn  inhresenoldeb  yr  Hwn 
sydd  yn  dân  ysol,  ac  yn  llosgfeydd  tragwyddol  i hob  peth  anmher- 
ffaith.  Fod  y gyfundrefn  hon  yn  berffaith,  fel  ei  Hawdwr,  wedi  ei 
ehynllunio  yn  y cynghor  dwyfol  cyn  hod  y byd,  ei  bod  fel  yr  Awdwr 
o honi  yn  anghyfnewidiol,  yn  gw’eithredu  yn  ol  y cynllun  hwnw  yn  ei 
holl  ranau,  a’i  h'ysgogiadau,  yn  dwyn  yr  un  ffrwythau,  neu  yn  ateb  y 
cyfryw  ddyhenion  yn  mhob  oes  o’r  byd,  yn  y rhai  y mae  w'edí  bod,  yn 
hod,  neu  i fod.  Fod  Iesu  Grist,  yr  hwn  sydd  wir  Fab  Duw,  v/edi  ei 
eni  o wraig,  a boddioni  cyfiawnder  dwyfol,  trwy  ei  offrymu  ei  hun  ar 
y groes  yn  offrwm  dîfai  a ehymmeradwy  gan  Dduw,  ac  adgyfodi  o'r 
bedd,  yn  ol  yr  ysgrythyrau,  yn  nghyflawnder  yr  amseroedd  rhagderfyn- 
edig  yn  y cynghor  horeu,  a tìirwy  hyny  drefnu  neu  agor  y flordd,  a 
sefydlu  y gyfundrefn  fcerffaith  hono,  na  ddichon  ei  fod  wedi  sefydlu  ua 
arall,  heb  wneyd  y naill  neu  y llall  yn  afreidiol,  ae  o ganlyniad  yn  an- 
mherfíaith,  a bod  y gyfundrefn  hono  i’w  chredu  ac  ufyddhau  iddi  yit 
mhob  peth,  yn  ol  ei  gynllun  ; na  ellir  cyfnewid  na  gwrthod  un  iod,  na<r 
un  gosodiadj  na  difodi  dim  o honi,  heb  fod  yn  anmherffaith,  ac  o ganlyn- 
ìad  yn  anefteithiol  i ddwyn  “ bywyd  ac  anliygredigaeth  i’r  goleuni.” 

II.  Fod  yr  un  gyfundrefn  berffàith  hon  wedi  cael  ei  hamlygu  gan  y 
Creawdwr  daionu's  a Thad  yr  liil  ddynol,  i’w  blant  yn  y dechreuad,  gau- 
ddo  ef  ei  hun,  gan  ei  angylion  anfonedig,  trwy  weledigaethau,  ysbryd  y 
hrophwydoliaeth,  a dadguddiadau  mewn  llawer  dull  a modd. 

III.  Fod  yr  un  gyfundrefn  berffaith  hon  wedi  cael  ei  llygru  a’i  chyf- 
newid  gan  ddynion,  mewn  llawer  oes  o’r  byd  i'r  fath  eithafion,  nes  yr 
oedd  yn  anghenrbeidiol  i’w  hawdwr,  sef  Creawdwr  a Chynnaliwr  y byd 
a’i  breswylyddion,  ei  hadferyd  yn  ol,  drwy  y cyfryw  offerynau,  ac  yrìv  yr 
«n  dull  ag  y sefydlwyd  hi  ar  y cyntaf.  Dyma  yr  achos  y rlioddwyd  j 
gwaiianol°oruchwyliaethau  i’r  byd,  mewn  gwahanol  oesoedd  o hono,  f«ì 
y proflr  yn  y gyfrol  santaidd. 


UPB 


3 


IV.  Fod  îesu  Grist,  y Messia,  wedi  ymddangos  ar  ol  ei  adgyfodiad  « 

gweinyddu  yn  bersonol  i’r  Iuddewon  yn  Palestina,  i lwyth  Joseph  yn  yr 
America,  i weddillion  Israel  yn  nhir  y gogledd,  i’r  ysbrydion  yn  nghar- 
char,  y rhai  gynt  a fuont  feirw  heb  gael  cynyg  o’r  gyfundrefn  hon,  I 
Pedr  iii,  19,  20;  iv,  6.  “ Defaid  ereill  sydd  genyf,  y rhai  nid  y’nt  o’r 

gorlan  hon,  y rhai  sydd  raid  iddyntglywed  fy  llais.”  Nid  y Cenedloedd 
canys  ni  chlywsant  liwy  ei  lais  ef;  ,nid  defaid  y galwent  hwy  neb  aralí 
®nd  hâd  Abraham  ; cwn  oedd  y lleill.  A’i  fod  ef  wedi  sefydlu  y gyfun- 
drefn  berffaith  a gogoneddus  hon  yn  y parthau  hyny  o’r  byd. 

V.  Fod  y Cenedloedd  wedi  eu  gwneyd  yn  gyfranogion  o’r  gyfundrefii 
hon,  yn  mlien  rhai  blynyddau  wedi  i Grist  esgyn  i’r  uchelder,  nid  trwy 
ei  weinidogaeth  bersonol  ef  ei  hun,  ond  trwy  ei  weision,  a thrwy  yr  Ys- 
bryd  Glân,  yr  hwn  oedd  yn  tystiolaethu  iddynt  hwy  o’i  eirwiredd,  ei  ad- 
gyfodiad,  a’i  ddyrchafiad  ar  ddeheulaw  y Mawredd  yn  Dywysog  ax  y* 
Iacjiawdwr. 

VI.  Fod  y gyfundrefn  berffaith  hono  wedi  ei  chÿfnewid  a’i  dirywi* 
gan  ddynion  Pr  fath  raddau,  er’s  cannoedd  o fiynyddau,  fel  nad  yw  Pw 
ehael  yn  ei  grym,  ei  phurdeb,  a’i  gogoniant  hanfodol  mwyach  yn  mhlith 
luddewon,  Cenedloedd,  nac  fsraeliaid ; a dyma  yr  achos  o’r  holl  wahanel 
bleidiau  a sectau  sydd  yn  gorlenwi  y byd*,  trwy  fod  dynion  yn  ceisi» 
dyfod  o hyd  i’r  gyfundrefn  hono  yn  ol ; ac,  wedi  methu,  gwnant  rai  e» 
hunain  mor  debyg  iddi  ag  y gallant,  a rhoddantyr  enw  arnynt,  gan  waddi 
eigrym  hanfodol  hi,  yn  ol  y prophwydoliaethau  am  y dyddiau  diweddaf. 

VII.  Fodyr  un  gyfundrefn  berffaith  hono  wedi  ei  hadfrryd  yp  ol  i’r 

ddaear,  a’i  sefydlu  yn  yr  oes  hon,  yn  yr  un  dull,  a thrwy  yr  un  ofîerynau, 
ag  yn  mhob  goruchwyliaeth  ííaenorol  ; sef,  trwy  lais  Duw  y nefoedd,' 
trwy  weinidogaéth  angylaidd,  gweledigaethau,  a'  dadguddiadau  oddiwrth 
yr  Arglwydd.  Y mae  hon  yn  oruchwyliaeth  newydd,  nid  cyfundrefu 
newydd,  ond  hollol  adferiad  o’r  gyfundrefn  gyntefig,  sef  yr  hon  a bwr- 
caswyd  yn  y cynghor  tragwyddol,  a sefÿdlwyd  gan  y patriarchiaid,  v 
prophwydi,  gan  Grist,  a’r  apostolion,  ac  yn  y tro  diweddaf  hwn,  sel'  yr 
unfed  awr  ar  ddeg,  er  dwyn  i mewn  “ ogoniant  y dydd  diweddaf,’”  “ cyf'- 
lawnder  y Cenedloedd,”  “ adferiad  Judah,”  a “gweddillion  Isráel,”  ie, 
fel  y delo  “ yr  amseroedd  adferiad  pob  peth”  a lefarodd  Duw  trwy'ena* 
ei  holl  santaidd  brophwydi  erioed.  er  darparu  y ffordd  i ail  ddyfodiad  r 
Messia  i deyrnasu  yn  fuddugoliaethus  ar  ei  holl  elynion  mewn  cosrö»- 
iant,  ain  fil  o ílynyddau.  8 

Yn  awr,  dangoswn  yr  egwyddorion  cyntaf  yn  nghyflawnder  yr  efengrl 
dragwyddol  yn  yr  oes  hon,  fel  yn  mhob  oes  fìaenorol,  y rhai  ydynt  fel  V 
canlyn ; — ‘ J 

Yn  Gyntaf — Credu  yn  lesu  Grist,  fel  Iachawdwr  ac  iawn  croeshoel- 
iedig  ac  adgyfodedig. 

Yn  Ail, — Edifarhau  am  eu  holl  bechodau,  a’u  gadael,  gan  rodio  bywv«l 
newydd,  gwneuthur  eyfiawnder  â phob  dyn,  a gwasanaethu  Duw. 

Yn  Drydedd  (ond  nid  yn  gyntaf  nac  yn  ail), — Cymmeryd  ei  gladdu 
mewn  dwfr  a’i  gyfodi,  gan  un  o weision  anfonedig  Duw,  yn  enw  Iesm 
Grist,  er  maddeuant  pechodau.  Gwel  Act.  xi,  38,  a xxii,  16 ; I Pedr 
iii,  21,  & c. 

Yn  Bedwerydd, — Derbyn  yr  Ysbryd  Glân,  trwy  arddodiad  dwylaw 
henuriaid  eglwys  Iesu  Grist,  Saint  y Dyddiau  Diweddaf.  Gwel  Act  viẅ 
17,  18,  20,  a xix,  6 ; 1 Tiin.  iv,  14 ; 2 Tim.  i,  6 ; Heb.  vi,  1,  2. 

Yn  Bummed, — Credu  yn,  a gweddio  am  gael  mwynhau  y doniaw  ys- 
brydol,  a’r  bendithion  daionus,  a fwynheid  gan  y rhai  a ufyddhaent  i’r 


4 


gyftmdrefn  nefolaidd  hon  yn  y cyn-oesoedd  ; megys,  ymadrodd  doeth- 
ineb — ymadrodd  gwybodaeth — fì’ydd  wyrtlìiol — dawn  iachâu,  a derby» 
iechyd,  trwy  enneinio  ag  olew  eyssegredig  yn  enwyr  Árglwydd,  gweddi’r 
fiydd,  ac  arddodiad  dwylaw.  Gwel  lago  v,  14,  15 ; Marc  xvi,  18. 
Hefyd,  ymdrechu  cael  daw<i  y brophwydoliaeth,  gwananiaeth  yshryd- 
*edd,  llefaru  â thafodau  dyeitlir,  cyfieithu  yr  unrhyw,  cael  dadguddiadau 
eddiwrth  Dduw,  gweinidogaetli  angylaidd,  cymdeithas  ysbrj'dion  daionus 
o’r  byd  tragwyddol  mewn  gweledigaetbau,  &c.,  a phob  bendithion  ereîll 
svdd  yn  addawedig  yn  yr  ysgrythyrau  i blant  Duw.  Gwel  1 Cor.  xii,  a 
xiv,  1,  5,  18,  39  ; Act.  ii,  39,  a xix,  6 ; Marc  xvi,  17, 18  ; Eph.  iv,  11—14. 

Yn  Chweched, — Dylai  pob  un  a brofiesa  y gyfundrefn  hon,  fyw  yn 
santaidd  a chyfiawn,  gan  weddio  â phob  rhyw  weddi,  megys  y rhoddo  yr 
Yshryd  iddynt  ymadrodd  ; gwneyd  daioni  i bawb,  yn  enwedig  t deulu  y 
fi'yud  ; gweddio  dros  y rhai  a wnel  niwed  iddynt,  ac  a u herlidiant ; ym- 
ddidoli  oddiwrth  yr  holl  Babel-fíurfiau,  aphob  ífurí’o  athrawiaeth  afiachus, 
gan  gofio  fod  y cyfryw  yn  llygru  rnoesau  da;  “ Deuwch  allan  o Babilon, 
na  fyddwch  gyfranog  o’i  phechodau,  rhag  i chwi  dderbyn  o’iphlâau.” 

Ac  i/n  olafj — Dyìai  y rhai  a ddeuant  i mewn  i rwymyn  y cyfammod 
newydd  hwn,  a chyflawnder  yr  efengyl,  wyiio  a gweddio,  fel  nad  elont  i 
brofedigaeth,  ond  hod  yn  harod,  gan  ddysgwyl  am  ddyfodiad  Mab  y 
Dyn  ; canys  efe  a ddaw  yn  ddisymwth  a diatreg  ar  blant  y tywyllwch, 
pan  ddywedant,  Iieddwch,  heddwch ; pan  y byddant  liwy,  wecii  yr  holi 
rybyddio,  fel  yr  oedd  yn  nyddiau  Noah,  yn  bwyta  ac  yn  yfed,  yn  priodi 
a rhoi  i briodas,  a bwrw  y dydd  drwg  yn  mhell  oddiwrthynt ; am  hyny, 
y n yr  awr  ni  thybiant  y daw  Mab  y Dyn. 

Dyma  ydyw  y darluniad  cywir  o’r  gyfundrefn  efengylaidd  yn  ol  yr 
ysgrythyrau,  ac  fel  y rnae  gan  Saint  y Dyddiau  Diweddaí,  a phob  peth 
a’r  sytid  yn  groes  i hyn  o’r  drwg  y mae ; ac  os  daw  neb  atoch,  gan 
brofiesu  bod  yn  weision  i Dduw,  heb  ddwyn  yr  athrawiaetli  hon— ie, 
“ pe  bai  angel  o’r  nef  yn  efengylu  i chwi  yn  amgen  nâ’r  pethau  hyn, 
* bydded  anathema.”  Fel  y dywed  Ioan,  y dy  wedwn  ninnau— “ Od  oes 
neb  yn  dyfod  atoch,  ac  heb  ddwyn  y ddysgeidiaeth  hon,  na  dderbyn- 
iwch  ef  i dy,  ac  na  ddywedwc.h  Duw  yn  rhwydd  wrtho  ; eanys  yr  liwn 
sydd  yn  dywedyd  Duw  yn  rhwydd  wrtho,  sydd  gyfranog  o’i  weithred- 
«edd  drwg  ef.”  Mynych  y cyhuddir  ni  o bregethu  etengyl  newydd, 
gan  daflu°yr  ysgrytiryrau  hyn  i’n  gwynebau,  ie,  gan  rai  mor  gydwyb- 
•dol  â Dafydd  gynt,  pan  roddes  y ddedfryd  amo  ei  hun;  ac  md  addas- 
ach  i Nathan  ddweyd  wrtho  ef,  “ Tydi  yw  y gwr,”  nag  a fyddai  ì nmnaw 
ddweyd  yr  un  peth  wrth  ein  cyhuddwyr  hyn.  A’r  neb  a gymmero  y 
drafterth  o gymharu  ein  proffes  â’r  ysgrythyrau  a welant  yn  eglur,  mai 
eamgyhuddiad  hollol  yw  hyny,  ac  mai  y gyfundrefn  dragwyddol  sydd 
genym  ni — mai  ein  cyhuddwyr  sydd  yn  pregethu  efengylau  newyddiou, 
pe  baent  efengylau  hefyd.  Gymro  mwyn,  paid  a’u  coelio,  lieb  chwili» 
drosot  dy  hun ; canys  gwell  gan  rai  o’r  cyfryw  dy  weled  ti  yn  colli  dy 
fywyd,  nâ  gweled  gobaitb  eu  helw  en  hunain  yn  pallu  ; ac  yna  gwaedd- 
ant'yn  groch,  Ymaith  â’r  bohl  hyn,  y maent  yn  dweyd  yn  erbyn  cia 
“ duwies  ‘awr,’ ’ yr  hon  y mae  ein  tadau  wedi  hod  yn  addoli. 


MERTHYR-TTDFIL  : CYHOEDDWYD  AC  AR  WERTH  GAN  D.  JONES. 


JOHN  JONES,  ARGRAFFYBB,  RHTBYBONT, 


